I 

KUSAFISHA KUWAAMINI 
UCHAFU 

WA KUTO AMINI 



Kimeandikwa kwa kirabu na 
SHEKH MOAMED ESMAEL AS SANANI 
kime fisiriwa kwa kiswahili na 
A M MSALLAM 
KIZ1NGITINI 
LAMU 

KiME CAPISHWA NAK UIANGAZWA 
WIZARAYA MAMBO ZA KJSLAM NA WAKFU NA DA-WA 
NA KUONGOZA. 

WAKALA YA MAMBO ZA MACHAPISHO NAMA'I ANGAZO 
RIYADH 
SAUDI ARABIA 
1416 H. - 1995 (i. 


WAKFU YA MWKNYKZI MUNGU 














KUSAFISHA KUWAAMINI 
UCHAFU 

WA KUTO AMINI 


Kimeandikwa kwa kirabu na 
SHEKH MOAMED ESMAEL AS SANANI 
kime fisiriwa kwa kiswahili na 
A.M. MSALLAM 
KIZINGITINI 
LAMU 


KIME CAPISHWA NAKUIANGAZWA 
WIZARAYA MAMBO ZA KISLAM NA WAKFU NA DA-WA 
NAKUONGOZA. 

WAKALA YA MAMBO ZA MACHAPISHO NAMATANGAZO 
RIYADH 
SAUDI ARABIA 
1416 H. - 1995 G. 


WAKFU YAMWENYEZI MUNGU 








NENO LA MSAWAHILISHI 

KUPWEKESHA M'NGU 

Dini mbali mbali zina afikiana kwenye: 

1. Kuwa kuna M'ngu. 

2. Kuwa M'ngu ni M'moja; Mwenye kuumba vitu 
vyote, mwenye kuvibakisha, na mwenye kutowesha. 

3. Mambo fulani ya kumridhisha M'ngu ni lazima 
kuyafanya kwaajili ya M'ngu: mambo ambayo 
kuyafanya kunaitwa kuabudu. 

Namna yakuabudu ndilo jambo lenye kuonyesha 
kuwa mwenye kuabudu mwenyewe anampwekesha 
M'ngu. au anamshirikisha! Na kabla hatujabaini haya 
kwa urefu, nivlzuri kwanza tufahamu:- 

NININI KUPWEKESHA M'NGU, 

NA NININI KUSHIRIKISHA? 

KUPWEKESHA M'NGU, ni kuamini kuwa M'ngu, 
ni m'moja pekeyake muumbaji, pekeyake mwenye 
kuruzuku, pekeyake mwenye kueka na kuondowa. 
kadhalika pekeyake mwenye kustahiki kuabudiwa! Amma 
kushirikisha M'ngu, ni kuamini kuwa M'ngu ana vyenye 
kumshiriki yeye katika kuumba au kupa rizki; au kuki- 
fanyia chochote lolote ambalo hafanyiwi asie kuwa 
M'ngu! 

Dini zote za mbinguni zime baini, wazi katika 
maandishiyazo, upweke wa M'ngu. Na imani hii ya 


t 



kupwekesha, kwa hivyo, ndio imani yakiasli katika dint 
zamitume wote. 

Amma Itikadi zenye kukhalifiana na imani hii bila 
ya shaka nikati ya mambo mageni yasio kbfundishwa 
na mitume na ambayo yalipenyezwa na wafuasi wa dini 
htzo kwa sababu hii au nyengine! Kwenye mafundisho 
ya dini mbali mbaM hata ziie zenye ushiriki wazi, una- 
weza kuona vilevile namna zilivyo na ishara wazi zenye 
kukubaiiana na imani ya kupwekesha: 


Kwa rmfano: 

Kwanza: Mafundisho ya dini ya Zoroasta — mwa- 
limu wa dini katika pashia kwenye Miaka 600 kabia ya 
kuzaliwa nabii Isa (A.S.). Ingawa mafundisho hayo 
yalidai kwamba huu ulimwengu Uiiumbwa na nguvu 
mbili zikagawanytana; lakini mafundisho hayo yanathi 
bitisha kuwa nguvu ya shari kbatimae itashindwa na 
nguvu ya kheri. Hili likiwa na maana yoyote litakuwa 
linaonyesha wazi kukubali kwa Zoroasta kwamba. Alie- 
uumba ulimwengu ni m'moja nae niyule alie muita 
nguvu ya kheri. yenye kushinda, baada ya utesi mrefu, 
kati ya hio nguvu ya kheri, (ORMAZD) na nguvu ya 
Shari. (ANGRAMAINYU). 

Kwa sababu M'ngu haifai kushindwa. Na madamu 
amemthibitishia kushindwa, huwa amekwisha kumka- 
nushia UM'ngu! Kadhalika mwito wa Zoroasta kwenye 
kuisaidia nguvu ya kheri dhidi ya nguvu ya Shari, una- 
weza kufasiriwa kama mwito wa kumuabudu M'ngu 
m'moja na kuyapenda yake, hali yakuchukia yenye 
kupingana na mapenziyake! 



Pi/i: Pamoja na imani ya utatu (TRINITY) wanaoi- 
aminf wakristo, kitabu chao kitakatifu BIBUA kwenye 
AGANO la kale na jipya, kina thibitisha wazi imani ya 
"KUPWEKESHA M'NGU". 


Katika agano lakale:- 
Mwanzo: 1:1 Pameandikwa: 

'Hapo mwanzo M'ngu aliziumba mbingu na nchi" 

vile vile agano la kale: 

Kutoka: 20:3-5 Pameandikwa: 

"Usiwe na miungu mingine Ha mimi. Usijifanyie 
sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote 
kilicho juu ya mbinguni wala chini ya duniani, 
wala kilicho majini chini ya duniani. Usivisujudie 
wala kuvitumikia; kwa kuwa Bwana Mungu wako 
ni Mungu mwenye wivu . . . 


Kadhalika kwenye agano lakale: 

KUMBU KUMBU LA TORAT: 6:4 PameandHcwa: 

Sikiza Ee Israeli; Bwana Mungu wetu. Bwana 
ndie mmoja". 


Katika agano Jipya: 

Yohana: 17:3 Pameandikwa: 

Nauzima wa milele ndio huu; wa kujue wewe 
MUNGU WA PEKEE WA KWELI. NA YESU 
KRISTO ULIE MTUMA. 


iii 



Na niwazi kuwa maana ya maneno haya ni kwa- 
mba: yesu alibaini wazi kuwa uzima wa milele, uko 
kwenye kujuwa M'ngu ni m'moja na kuwa yesu alitumwa 
tu kutoka kwake M'ngu wa pekee. 


Ushiriki unaweza kupatikana kwenye imani ya mtu, 
lakini sio sana wenye kuenea. Ushiriki wenye kuenea, 
wenye kupatikana katika dini mbali mbali, ni ushiriki 
wa katika kuabudu. Sababu tunaweza kukumbuka kuwa; 
makafiri wa kiqurayshi katika zama za mtume Muham 
mad (S.A.W.) walikuwa wakikubali upweke wa M'ngu 
katika kuumba, kuruzuku, kuponesha, kufisha, na kuleta 
mvua, N.K. Lakini, walikuwa ni washiriki vile vile, kwa 
sababu ya kuwa na mambo ya kiibada ambayo walikuwa 
wakivifanyia vitu visio kuwa M'ngu! 

Kitabu hichi, kilicho andikwa kwa lugha ya kiarabu 
na mwanachuoni mwenye kufuatwa mjuzi wa Elimu ya 
hadithi za Mtume (S.A.W.) Sheikh Muhammad Esmaei 
EI-ameer-Elyamany Elssan-any, nikitabu chenye kum- 
fundisha muislamu (imani yake safi kama alivyo taki- 
kana kuwa na imani hiyo na Kurani na hadithi zamtume 
Muhammad. Kitabu kina fundisha hayo kwa ushujaa wa 
mtu asie khofu kwa ajili ya M'ngu matayo ya mwenye 
kutaya. 

Kwa sababu ya umuhimu wake sikushawiria kukiri 
kukisawahilisha nilipo ombwa kufanya hivyo na rafik: 
yangu mpenzi mpendwa kwa ajili ya M'ngu, mmoja 
katika wajumbe wa Saudi Arabia wa kufunza Uislamu 
Afrika Mashariki Sheikh SAYYID FATHAHUDHIN 
THANGAL BAQAWY M.A. AL-AZ-HAR, CAIRO. Naku- 
nasihi msomaji ukisome kitabu hichi pasina kuwa na 


IV 



fikra mbaya kinyume nacho kabla ya kuktsoma sababu 
mwenye tabia hiyo hauoni kabisa mwangaza wahaki. 
Tabia hiyo ni ugonjwa wenye kumdiva mwenye nao kui- 
juwa kama anavyokosa kuona mwangaza vvajuwa mgo* 
njwa wa macho I 


Mwisho Mola aumbao, 
Asafisbe masikio , 

Mambo mema twambiwao, 
Tujuwe pakulekeza. 


Namuomba Himaiiza, 
Yawe mema kusikiza, 
Tuweze kuyatimiza , 
Juhudi zetu Rabana 


(KhatimaJ (Chozi la DamuJ (Ubaitiwa) (20) 



Bismi llahi Rrahmani Rrahiim 

Na yeye (MUNGU) Ndie Mwenye kutakwa msada 


UTANGULIZI 


Namshukuru Mungu ambae hakubali upwekeshaji 
wa uola wake kutoka kwa waja wake, mpaka wa mkhusu 
kwa upwekeshaji wa Ibada, kumpwekesha vikamilifu, 
mbali na kumfanyia wendani; wasimfanyie mwendani 
wala wa simuombe pamoja naye yoyote, wala wasite- 
gemee ila juu yake, wala wasikimbilie katika Ha I i yoyote 
ila kwake, wala wasimuite ila kwa majina mema yake. 
wala wasijifikishe kwake kwa waombezi, (Ninani mwe* 
nye kuombea mbele yake pasina Idhniyake?? Na n'na 
amini kuwa: HAKUNA Mola ila MUNGU (mmoja) Mola 
mwenye kuabudiwa, na kwamba Muhammad ni Mja 
wake, na nimtume wake, ambae alimuamrisha aseme 
(Serna sijimilikii manufaa wala madbara ila alilolitaka 
Mungu), Na Mungu atosha kuwa shahidi Mungu amre 
hemu yeye, najamaa wake, nawenye kumfuata yeye, 
katika kusalimika naaibu na kusafisha nyoyo, na (uchafu) 
wakuamini kila kitu kitiacbo shaka. 


Wabaadahu: Hiki ni: "kisafisho cha kuamini uchafu 
wakutoamini" kume nipasa kukitunga na kukanilazimu 
kukipanga, kwa ajili ya nilioyaona na nikayajua ya waja 
kufanya wendani (wa Mungu) katika miji navijiji na kila 
mahala; katika Yemeni, na Sham, na Misrl, na Najdi, na 
Tihama, na katika majumba yote ya Kiislamu, nayo ni 
kuwa na Itikadi kwa makaburi, nawalio hayi, mwenye 




kujidai kuwa na ujuzi wa mambo ya ghaibu na magunduo 
(ya kiajabu), na hali yeye ni katika wa ovu; haingii Msi- 
kiti wa Waislamu, na wala haonekani akirukuu kwa ajili 
ya Mungu, wala akisujudu, hajui Sunna wala Kurani 
wala hachi kufufullwa wala hisabu. 

Ikanipasa ni kanushe alilo lazimisha Mungu kuli- 
kanya. Wala nisiwe nikatika wenye kulificha alilo lazi 
misha Mungu kulidhirisha. Basi juwa kwamba hapa 
kuna misingi mingi ambayo nivikito vya dini, na nikati 
ya mambo muhimu ambayo kunapasa kuyajua juu ya 
wenye kupwekesha. 

MSINGI WA KWANZA: 

“Kila lilo kwenye Kur-ani ni haki" 

Hakika kumejulikana katika lazima za dini: 

Kwamba kila kilicho kwenye Kur-ani ni haki siba- 
tili, ni kweli siurongo, niuongofu siupotevu, niujuzi 
siujinga, niyakini hakuna shaka ndani yake. Msingi huu 
ni msingi ambao hautimu uislamu wa yoyote wala imani 
yake ila kwa kuukiri, na hili ni jambo lilo kubaiiwa. 
nahakuna ndani yake. 

MSINGI WA PILI: 

“Mitume waliietwa kuwaita watu kwenye 
kupwekesha Mungu kwa kupwekesha 
Ibada" 

Hakika mitume wa Mungu — tangu wa kwanza* 
wao mpaka wamwisho wao: walitumwa kwa ajili ya 


2 



kuwaita waja kwenye kumpwekesha Mungu kwa kump- 
wekeshea IBADA. Nakila mtume jambo lakwanza alrlo- 
bishia hodi masikio ya watu wake, nikuwaambia (Enyi 
watu muabuduni Mungu hamna Mungu asie kuwa yeye) 
(Kwamba musiabudu ila MUNGU (mmoja) (Kwamba 
mumuabudu MUNGU na mumuogope namunitii mimi). 

Na hili ndilo lililo bebwa na neno la: "LA ILAHA 
ILLA LLAHU". Hakika mitume waliwaita watu wao, kwe¬ 
nye kulisema neno hili nakuliamini, sio kulinena tu kwa 
ulimi. Na maana ya neno hilo, ni kumpwekesha MUNGU 
kwa uofa na kwa IBADA, Na kukfkanya chenye kuabu- 
budiwa kisicho kuwa yeye na kujikenga nacho. 

Na asli hii haina mapingano katika ilifo libeba wala 
haina shaka, katika kuwa haitimu imani ya mtu yoyote 
mpaka aijue na aihakikishe, 

MSINGI WA TATU: 

"Vigawanyo vya kupwekesha" 

Kupwekesha ni vigawanyo viili: 

KIGAWANYO CHA KWANZA: Nikupwekesha 

uungu, na uumbaji, na upaji RIZKL 

Na maana yake ni kwamba, Mungu peke yake ndie 
muumbaji wa ulimwengu, na ndie mola wao na mpaji 
RIZKI wao. 

Na hili hawalikanushi washirikishaji na wala hawa- 
mfanyii MUNGU, katikalo, mwendani, bali wao niwenye 
kulikiri hili kama itakavyo kuja katika MSINGI WAN'NE. 


3 



NA KIGAWANYO CHA PILI: Ni kupwekesha IBADA. Na 
maana yake, nikumukhusu Mungu peke yake kwa IBADA 
zote ambazo utakuja upambanufu wazo. Basi hill (la 
IBADA) ndilo wa lilo mfanyia Mungu wendani na neno 
"MWENDAN'" lina shiria kumkiri Mungu mtukufu. 
Mitume walitumwa kulithubutisha la kwanza; na kuwa- 
itawashirikishaji kwenye lapili, kama kusema kwao. 
Kuwambia washikishaji: ''Je (kukhusu) Mungu kuna 
shaka, mwenye kuumba mbingu na ardhi? anawaita Hi 
awaghufirie madhambi yenu" SURA: 14 aya 10. 

"Je kuna muumbaji asie kuwa MUNGU anae 
waru 2 uku mbinguni na nchini? Hakuna Mungu 
Ha yeye .... 

Na katika kuwakataza kushirikisha IBADA, SURA: 
35 aya 3, Mungu amesema: "Na hakika tumeJitumia. 
kila taifa, mtume"' Kwamba muabuduni Mungu na 
mumuepuke shetani — SURA: 16 aya 36 yaani hali 
yakuyaambia mataifayao: "MUABUDUNI MUNGU" bas< 
imeonyesha kwa kusema: "Katika kila taifa" kwamba 
mata/fa yote hayakupelekwa mitume ila kwa sababu ya 
kuwataka kumpwekesheya (MUNGU) IBADA, sio kuwa- 
taka kujulisha kuwa Mungu ndie alie umba ulimwengu. 
nakwamba yeye ndie mola wa wambingu na n'cbi. Kwani 
wao niwenye kulikiri hili; na kwa hivyo bazikuja aya 
kukhusu hili mara nyingi ila kwa temko la kuthibitisha; 
kama (je kuna mwenye kuumba asie kuwa Mungu 
SURA: 35 Aya 3). 

(Je kukhusu Mungu kuna shaka; muumbaji 
wambingu na ardhi?) SURA: 14 Aya 10. 

(Je asie kuwa Mungu, nimfanye mtawala, muumbaji 
wa mbing-u na ardhi) SURA: 6 Aya 14. 


4 



(Huku ni kuumba kwa Mungu, basi nionyesheni. 
kitugani wameumba wasio kuwa yeye) SURA: 31 Aya 
11 . 


(Nionyesheni, kitu gani wameumba katika ardhi? 
Au wanaushirika mbinguni? 

(Huku ni) kuuliza kikuwathibitishia wao kwa 
sababu wao ni wenye kulikiri hilo. 

Nakwahivi utajua kuwa washirikishaji hawakufanya 
masanamu, wala hawa kuyaabudu, wala hawakumfanya 
masihi (ISSA) na mamake, wala hawakuwafanya Maia- 
ika, niwendani wa Mungu kwa kuwa wamewashirikisha 
wao katika uumbaji wambingu na ardhi! Bali wali wafa- 
nya wao (hivyo) kwa sababu ya kuwa wao wana wa 
kurubisha kwa Mungu, kama walivyosema; wao niwe- 
nye kumkiri Mungu kwenye yale yale maneno yao ya 
kufuru, na kwamba wao ni waombezi kwa Mungu! 


Mwenye ezi Mungu amesema: (Nawanaabudu, asie 
kuwa Mungu visio wa dhuru wala kuwafaa na wanasema: 
hawa ni waombezi wetu kwa Mungu. Serna munamueleza 
Mungu asioyajua mbinguni wala ardhini? Kutakata ni 
kwake nakutukuka mbali na wanao mshirikisha: SURA 
10 Aya 18. 

Mungu amefanya, kule kufanya kwaowaombezi, ni 
SHIRKI na akajitakasa nayo, kwa sababu hatoombea. 
kwake yoyote pasina Idhni yake, vipi tena wanajithubu* 
tishia waombezi asio kuwaruhusu katika maombezi wala 
wasio kuwa wasawa nayo; wala wasio watosheleza na 
Mungu chochote? 


5 



MSINGI WA N'NE: 


"Washlrikishaji wanakiri kuwa Mungu ni muumbaji 
wao". 

Hakika wa shirikishaji ambao Mwenye ezi Mungu 
alipeleka mitume kwao, ni wenye kukiri kwamba: M'ngu 
ni muumbaji wao. 


"Na lau kama ungewauliza wao: Ninani aliewa 
umba? Wangesema: Ni M'ngu (SURA: 43 Aya 87). 

Na kwamba yeye ndie atie umba mbingu na nchi: 

"Na lau kama ungewauliza ninani alieumba 
mbingu na nchi? wangesema: ameziumbazo mwenye 
nguvu mjuzi" SURA: 9 Aya 43. 


Na kwamba yeye ndie mwenye kuruzuku ambae 
anakitoa kilicho hayi kwenye kilicho kufa, na anakitoa 
kilicho kufa kwenye kilicho hayi; Na kwamba yeye ndie 
mwenye kupanga mambo mbinguni na ardhini. Na kwa¬ 
mba yeye ndie mwenye kumiliki masikizi na maangalizi 
na nyoyo. 


"Serna ninani mwenye kuwaruzuku nyinyi kwenye 
mbingu na ardhi? au ni nani mwenye kumiliki masikizi 
na maangalizi? Na ninani mwenye kutoa kilicho hayi 
kwenye kilicho kufa? Na ninani mwenye kutoa kilicho 
kufa kwenye kilicho hayi? Na ninani mwenye kupanga 
mambo? Watasema: NI MUNGU, (BASI) Serna: (Je) 
hamuogopi?" SURA: tO Aya 31. 


6 



"Sema: Ni yanani ardhi na walio ndani ikiwa 
mnajua? Watasema: Niya M'ngu. Sema: hamuwaidhiki? 
Sema ninani mola wa mbingu saba na mola wa arshitu- 
kufu? Watasema: Niza M'ngu. Sema: (Je) hamuogopi? 
Sema: ninani ulio mkononi mwake ufalme wa killa kitu 
nae anahifadhi wala hahifadhiwi, ikiwa mnajua? Wata¬ 
sema ni wa M'ngu: Sema (BASI) vipi mna danganywa? 
SURA: 23 Aya 84 - 89. 

Na huundie Fir-auna, pamoja na kutopea kwake 
kwenye ukafiri, nakudai kwake madai maovu mno, na 
kutemka kwake neno bovu sena, anasema M'ngu kukhu- 
su yeye, halt yakueleza khabari ya Musa (A.S.): "Hakika 
umejua (kuwa) hakuziteremsha {huja) hizi ila mola wa 
mbingu na nchi (hizi) ni dalili" SURA: 17 Aya 102. 

Na alisema Iblisi: "Hakika mimi ninamuogopa 
M'ngu mola wa viumbe vyote" — SURA: 59 Aya 16. 

Alisema tena: "Ewe mola wangu kwa sababu ya 
kunipoteza." SURA: 17 Aya 39. 

Alisema tena; "Ewe mola wangu nipa muhula' 
(SURA: 15 Aya 36) .... Nakilia mshirikishaji ni mwe 
nye kukiri kwamba M'ngu ndie muumbaji wake, na 
muumbaji wa mbingu na nchi, na ndie mola wazo na 
ndie mola wa zilizomo ndani yazo na ndie mwenye 
kuwaruzuku wao. Nakwahivyo waliwatolea huja miturm 
kwa kuwaambia: "(Je) Mwenye kuumba ni kama asie 
umba?" SURA: 16 Aya 17. Na kwa kuwaambia: "Hakika 
mnao waomba wasio kuwa M'ngu hawatoumba nzi na 
hata kama wangekusanyika kwa (AJILI) ya hifo, SURA 
23 Aya 73. 


7 



Na washirikishaji wote niwenye kulikiri hilo hawafi- 
kanushi. 


MSINGI WA TANO: 

"Msingi wa Ibada ni kumpwekesha M'ngu". 

Hakika Ibada ni upeo wa mlango wa kunyenyekea 
na kujidhalilisha, na wala halikutumiwa (neno hill) 1 la 
kwa kumnyenyekea M'ngu, kwa sababu yeye ndie mwe- 
nye kupa neema kubwa. Na kwa hilo ame kuwa mwenye 
haki ya mwisho wa upeo wa kunyenyekewa kama ilivyo 
katika (kitabu Al kashaf). Kisha, hakika kichwa cha 
ibada na msingi wake ni kupwekesha (Ibada) kwa ajili 
ya M'ngu, ambako kunafahamishwa na neno lake ambalo 
mitume wote wameita kwenye neno hilo: Nalo ni neno 
la "LA ILAHA ILLA LLAHU" — (Hakuna Mungu Ilia 
(Allahu). 

Namakusudiwa ni kuitakidi maana yake, na kufanya 
kulingana na litakavyo, sio kulisema kwa ulimitu. Na 
maana yake: Nikumpwekesha M'ngu kwa ibada na kwa 
uola, na kumkanusha yoyote, na kuwa mbali na yoyote 
mwenye kuabudiwa asie kuwa yeye. Na hakika makafiri 
waliyajua maana haya, kwa sababu ndio wenye lugha 
ya klarabu, wakasema: "(Je) amewafanya waungu ni 
M'ngu mmoja? Hakika hili ni jambo laajabu" — SURA: 
38 Aya 5. 


SAMPULI ZA IBADA: 

Baada ya kufahamu misingi juwa kwamba M'ngu 
ameifanya ibada kuwa na sampuli nyingi:- 


8 



A: ZAKIKUAMINI: Nahizc ndizo msingi wa i bad a, 
nako nikuamini kuwa M'ngu ndie mola wa pekee 
ambae ndie mwenye kuumba na (mwenye) killa 
jambo, na nimiliki yake kufaa na kudhuru, nakwa- 
mba yeye ndie ambae hana mshirika wake, wala 
haombei mbele yake yoyote i(a kwa idhni yake, na 
kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki asie 
kuwa yeye, na yasio kuwa hayo katika yenye kula- 
zimiana na uola. 

B. ZAKIMATEMSHI: Nako ni kutemka neno la kupwe- 
kesha, kwani mwenye kuamini yalitajwa na wala 
siyatemke, haihifadhi damu yake wala mali yake 
na huwa ni kama Iblisi kwani yeye anaamini umoja 
wa M'ngu kamwe anaukiri kama tulivyo tangulia 
kumsema, isipokuwa yeye hakufuata amri ya M'ngu 
kwa hivyo akawa kafiri. Na mwenye kutemka na 
asiamini anaihifadhi damu yake na mali yake na 
hisabu yake iko juu ya M'ngu, na hukmu yake m 
hukmu ya wanafiki. 

C. ZAKIMUILI: Kama kusimama, na kurukuu, na kusu- 
judu katika swala. Na nikatika hizo: kufunga, na 
*kazi zahija, na kutufu. 

D. ZAKI MALI: Kama kutoa fungu la mali, kwa kufu- 
ata aliloliamrisha M'ngu; nasampuli za wajibu, na 
yenye kupendekezwa kwenye mali na miili na 
vitendo, ni nyingi sana lakini hfzi ndizo muhimul 

''MITUME WALI TUMWA KWA AJILI YA KUITA 
KWENYE KUMPWEKESHA M'NGU KWA IBADA" 

Na yakisha kuthubutu mambo haya, jua kwamba 

M'ngu amewatuma mitume, (A,S.) tangu wamwanzo 


9 



wao mpaka wa mwisho wao, kuwaita watu kwenye 
kumpwekesha M'ngu kwa Ibada, sio kwenye kuthubu- 
tisha kuwa yeye M'ngu amewaumba wao, na kama hNo, 
sababu wao ni wenye kulikiri hilo, kama tulivyo thibiti- 
sha na tukakariri. 

Na kwa hivyo walisema: "Je) Ume tujilia sisi ili 
tumuabudu M'ngu peke yake?" SURA: 7 Aya 69 yaam 
(ume tujilia) ili tumpwekeshee yeye ibada na tumu- 
khusu yeye kwa hio ibada pasina waungu wetu? Kwa 
hivyo hawakukataa isipo kuwa la mtume kutaka kwao 
kupwekesha ibada kwa M'ngu. 

Na wala hawa kumkanya M'ngu, na wala hawa- 
kusema: yeye M'ngu haabudiwi, kamwe walikiri kuwa 
yeye anaabudiwa, na wakakanusha kuwa yeye ni waku 
pwekeshewa Ibada. Kwa hivyo wakaabudu pamoja na 
M'ngu asiekuwa yeye, na wakamshirikisha pamoja na 
yeye asiekuwa yeye, na wakamfanyia yeye wendani, 
kama M'ngu alivyo sema: 

" Musimfanyieni M'ngu wendani na hali 
mnajua". SURA: 2 Aya 22. 

Yaani na hali nyinyi mnajua kuwa hana mwendani, 

Na walikuwa wakisema kwenye (talbiya) (kuiti- 
kiaj kwao kwaajili ya hija: "Tuna kuitika huna mshirika 
ila alie wako mshirika, unaemmiliki na asiemiliki". 

Na alikuwa mtume akiwasikia wakinena: "LA 
SHARIKA LAKA" — "HUNA MSHIRIKA" akisema 
(Mtume): "Hakika wangekuwa wamempwekesha (alie 
tukuka utukufu wake) lau kama wangewacha kusema 
kwao: (ISIPOKUWA ALIE WAKO MSHIRIKA). 


10 



Kwa hivyo kuiekule kushirikisha kwao M'ngu ndiko 
kumkiri kwao M'ngu. 

M'ngu amesema: "WAKOWAPI WASHIRIKISHWA- 
WENU AMBAO MUKUWA MKIDAI (kuwa wao niwashi- 
rika wa M'ngu) SURA: 6 Aya 22 

"Nakutasemwa: waiteni washirikishwa wenu 

wakawaita na wasiwaitikie" SURA 28 Aya 4. 

"Serna waiteni washirikishwa wenu kisha mnichi- 
mbie na msinipe mda" SURA: 7 Aya 194. 

Kwa hivyo kulekule kufanya wendanL ni kumkiri 
M'ngu. Na wala hawakuwaabudu wenye kushirikishwa. 
kwa kuwa nyenyekea na kwakujikurubisha. kwa kuwa- 
ekea nadhrt nakuwachin jia ila kwa kuitakidi kwao kwa- 
mba: hao. wenye kushirikishwa wanawakurubisha wao 
kwa M'ngu nawatawaombea wao kwake. Kwa hivyo 
M'ngu akawatuma mitume waamrishe kuwachwa Ibada 
ya chochote kisicho kuwa yeye, na wabayini kwamba 
itikadi hii ambayo wanaitakidi kwa washirikishwa ni 
batili, na kwamba kujikurubisha kwao ni bat/li, na kwa 
mba haliwi ifa kwa M'ngu peke yake na huku ndiko 
kuowekesha ibada. Na walikuwa ni wenye kukiri — 
kama ulivyo juwa katika msingi wanne — upwekeshaji 
wa uoia, nao ni kwamba M'ngu ndie muumbaji peke 
yake na mwenye kuruzuku peke yake. 


Na kwahili utajua kwamba upwekeshaji ambao 
mitume waliwaitia wao, tangu wa mwanzo wao nae ni 
Nuhu (A.S.) — mpaka wa mwisho wao nae ni Muha¬ 
mmad (S.A.W.) — niupwekeshaji wa ibada. Na kwa 


11 



hivyo mitume walikuwa wakiwaambia wao: "KWAMBA 
MSIABUDU ASIE KUWA ALLAH"' "MUABUDUNi 
MUNGU HAMNA MUNGU ASIE KUWA YEYE". 

Na hakika walikuwa miongoni mwa washirikishaji 
wenye kuabudu malaika,, na wakiwalingania wao 
WAKATI wamashida. Na wenye kuabudu mawe na waki- 
yaomba kwenye magumu; kwa hivyo mwenye ezi M'ngu 
akamtuma Muhammad (S.A.W.) awaite wao kwenye 
kumuabudu M'ngu peke yake, wampwekeshee yeye 
ibada kama walivyo mpwekeshea uola — yaani uola 
wambingu nan'chi. Na wampwekeshe juu ya maana ya 
maongozi ya neno la: “LA1LAHA ILLALLAHU" hali ya 
kuamini maana yake na kufanya kulingana na maele- 
kezwa yake, na wasimlinganie pamoja nayey^ yoyote. 
Na mwenyeezi M'ngu amesema: Ana yeye ulinganizi 
wajibu wao kwa chochote. "SURA: 14 Aya 14. Na 
wahaki na ambao mnawalingania wasiokuwa yeye hawa- 
M'ngu amesema: "Na juu ya M'ngu tegemeani mkiwa 
niwaumini" SURA: 5 Aya 22. Yaani, ni katika sharti ya 
ukweli katika kumuamini M'ngu, kutotegemea ila juu 
yake, na wampwekeshe yeye kwa tawakul: kama inavyo 
kumpwekesha yeye kwa dua, na kuomba msamaha. 

Na M'ngu amewaamrisha waja wake waseme: 
"IYYAKA NA'BUDU" peke yako tunakuabudu, wala 
hawi mkweli mwenye kunena hili mpaka ampwekeshee 
M'ngu ibada, na ikitokuwahivyo atakuwa mrongo, mwe¬ 
nye kukanywa kunena neno hili; kwa sababu maana 
yalce ni: tuna kukhusu wewe kwa Ibada, na tunakupwe- 
kesha wewe kwayo pasina yoyote. 

Nayo ndiyo maana ya kusema kwake: "Peke yangu 
niabuduni" SURA: 29 Aya 56. NA: "Peke yangu niogo- 


12 



peni" SURA: 2 Aya 14. Kama inavyo julikana katika 
Elmu ya Bayani; kutanguliza ambacho haki yake nikuche- 
leweshwa kuna maanisha kukhusu, yaani Msimuabudu 
ila M'ngu wala msimuabudu asie kuwa yeye, wala msi- 
muogope asiekuwa yeye, kama ilivyo kwenye (Kashaf). 
Kumpwekesha M'ngu kwa kumpwekeshea Ibada haku- 
timu ila maombi yote yawe nikwake, na kuita kwenye 
mashida na raha hakuwi ila kwa M'ngu peke yake. na 
kuomba msada kuwe kwa M'ngu peke yake. Nakutege- 
mea kuwe kwa M'ngu, na nadhiri nakuchinja kuwe ni 
kwa ajili ya M'ngu, na sampuli zote za ibada: kunyenye- 
kea, na kusimama kwa kujidhalilisha kuwe ni kwa ajili 
ya M'ngu, na kurukuu na kusujudu na kutufu na kujitoa 
nguo na kunyoa na kupunguza nywele (KUBIRA) yote 
yasiwe ila kwa ajili ya M'ngu mtukufu. 


Na mwenye kufanya lolote katika hayo kwa ajili 
ya kiumbe hayi au maiti au kisicho kuwa naroho au cho- 
chote, huwa ameshirikisha katika ibada. Na huwa mwe- 
nye^kufanyiwa mambo hayo ni M'ngu wa wenye kumua- 
budu yeye, ni sawa awe malaika au mtume, au waliyi, 
au mti, au kaburi, au jini au hayi au maiti: na huwa, 
mwenye kuabudu kwa ibada hli yaani kwa sampuli yo* 
yote ya hizo, ni mwenye kukiabudu kiumbe kile tena 
mwenye kumshirikisha M'ngu, na angamkiri M'ngu na 
angamuabudu, kwani kukiri, kwa washirikishaji, M'ngu 
na kujikurubisha kwao kwake hakukuwatowa nje ya 
(shirki) na (nje) ya kupasa kumwaga damu zao na ku- 
chukuwa watoto wao mateka na kuchukuwa mali yao 
hali yakuwa ni ghanima ya Waislamu. 

Mwenye ezi M'ngu amesema: "Mimi ni mwenye 
kujitosha mno wa washirika na shirki" wala M'ngu haku 


13 



bali ibada yoyote alio shirikishwa katikayo yoyote asie- 
kuwa yeye" Wala hamwamini yeye alie muabudu pamoja 
na yeye mwengine. 

Kumkiri M'ngu hakutoshi katika kupwekesha. 
Likisha kuthibitikia kwamba washirikisha kwao wendani 
katika viumbe kwenye ibada, wala (kukiri kwao) haku- 
kuwatoshele 2 ea chochote na M'ngu, na kwamba kuwa- 
abudu hao ni kule kuitakidi kwao juu ya hao, kwamba 
wanadhuru na wananufaisha na kwamba wao wanawa- 
kurubisha wao, — na kwamba wao watawaombea wao 
kwa M'ngu, kwa hivyo wakawachinjia vichinjwa, na 
wakawafanyia TWAWAF, na wakawawekea nadhiri, na 
wakasimama haii ya kujidhalilisha, wanyenyekevu kwa 
ajili ya kuwatumika wao, na wakawasujudia. Na pamoja 
na haya yote wao ni wenye kumkiria M'ngu uola na 
kwamba yeye ndie Muumbaji, lakini wao waliposhiri- 
kisha na wala hakukuhisabiwa kukiri kwao huku kwa 
sababu vitendo vyao vimekukanusha. Kwa hivyo haku 
kuwafaa wao kukiri upeke wauola. Kwsni kaida ya 
Mwenye kumkiri M'ngu kwa kumpwekeshea uola; ni 
ampwekeshe yeye kwa kumpwekeshea ibada, akitofanya 
hivyo, kukiri kwa kwanza kutakuwa batili, na hakika 
watajua hilo halt nao wako juu ya mitabaka ya moto na 
watasema: "Tuna apa kwamba hakika tulikuwa kwenye 
upotevu wazi tulipokuwa tukiwalinganisha nyinyi na 
mola wa viumbe vyote. SURA: 26 Aya: 97-98. 

Pamoja na kwamba wao hawakuwalinganisha wao 
na yeye kwa killa upande; hawaku wafanyawao ni 
waumbaji, wala ni wapajirizki, lakini wao wafijua na 
haliwako ndani yaukeo wajahannam kwamba kucha 
nganya, kwao kukiri, na chembe moja kati ya chembe 



za shirki katika kuipwekesha Ibada, kumewafanya wao 
nikama aliewafanya masanamu ni sawa na mola wa 
yiumbel 

MUNGU amesema: "Nawala hawaamini wengi wao. 
MUNGU, iia huwa ni washirikishaji" yaani "hawakiri 
wengi wao, katika kumkiri Mungu, na katika kwamba 
yeye amewaumba wao na ameumba mbingu na ardhi 
lla na wao huwa ni washirikishaji kwa kuabudu masa¬ 
namu. Kamwe Mungu ameiita. Riya katika twaa (SHIRKI) 
pamoja na kwamba mwenye kufanya twaa, hakumku- 
sudia kwayo asie kuwa MUNGU MTUKUFU, na hakika 
tu ametaka daraja kwa hiyo twaa katika nyoyo za watu 
Mwenye riya huwa amemuabudu Mungu sio asie kuwa 
yeye, lakini yeye amechanganya Ibada yake na kutaka 
daraja katika nyoyo za watu, kwa hivyo hakukubaliwa 
ibada, na Mungu ameiita shirki kama alivyo pokea 
Muslim katika hadithi ya Abi hurayrah" (R.A.) amesema 
Mtunie amesema (S.A.W.) "Anasema Mungu: Mimi 
nimwenye kujitosha mno na washirika na shirki" Mwe¬ 
nye kufanya amali na akamshirikisha katikayo pamoja 
nami asiekuwa mimi na muacha yeye na shirki yake". 


Kamwe Mungu arnekuita. kumpa (mtu) jina la 
'Abdul-harithi (mja wa harith) shirki', kama alivyo sema 
Mungu: "Alipowapa wao mwema walimfanyia wendani 
katika aliowapa" — SURA: 7 Aya 190. Hakika amepo- 
kea Imamu Ahmed na Tirmidhy katika hadithi ya samrah 
kwamba mtume (S.A.W.) amesema: "afipochukua 
hawaa (mimba) na alikuwa hamponei mtoto alitembe 
lewa na Iblisi na akamwambia hatopona mtoto wako 
mpaka umwite (Abdul — harith) hapo hawa akamuita 
(hivyo) na akapona. Na lilikuwa hilo ni katika wahyt 


15 



washetwani na amri yake. Hapo Mungu akateremsha 
aya hizo. Na akakuita kuita huku ni shirki na aiikuwa 
iblisi amejiita (Al-harith). Na kisa (hiki kiko katika 
(Kitabu) (Al-durril-manthuri) na kisichokuwa hiko. 

"Kuitakidi asiekuwa Mungu ni shirki" 

Hakika umejua kwa haya yote: kwamba mwenye 
kuitakidi mti au jiwe, au kaburi, au malaika, au jini, au 
alie hayi au maiti: kuwa (chochote katika hivyo) kinafaa 
au kinadhuru au kuwa kina kurubisha kwa Mungu, au 
kinaomba kwa Mungu katika haja yoyote kwenye haja 
za kilimwengu, kwa kujiombea kwacho tu, na kutawa- 
sali kwa Mungu — isipokuwa lililo kuja katika hadithi 
ambayo ina maneno katika kukhusu mtume Muhammad 
(S.A.W.) au kama hilo — hakika yeye huwa ameshiri- 
kisha pamoja na M'ngu mwengine, na huwa ameitakidi 
ambalo sihalali kuliitakidi, kama walivyoitakidi washiri- 
kishaji masanamul 

Licha mwenye kueka nadhiri, kwa mali yake na 
mtoto wake, kwa maiti au kwa alie hayi, au akataks 
kwa maiti huo ambalo halitakwi iia kwa Mungu kwenye 
mahitaji: kama afiya ya mgonjwa wake, au kuja asieku- 
wako wake au kupata lolote katika matakwa yake, 
hakika bio ndio shiriki enyewe, ambayo walikuwa, au 
wako, juu yake wenye kuabudu masanamu. 

Na kueka nadhri kwa mali juu ya maiti na kama 
yeye (maiti) na kuchinja (mnyama) juu ya kaburi, na 
kutawasali. kwalo, na kutaka mahitaji kwalo, ndilo hasa 
walilokuwa wakilifanya (watu wazama za jahiliya. Isipo* 
kuwa walikuwa wakiwafanyia walio waita masanamu. 
Na watu wa makaburi wamemfanyia wanaemuita waliyi 


16 



na kaburi, na mash-had, na majina hayana athari yoyote 
wala hayabadilishi maana kwa dharura ya kilugha, na 
ya kiakili, na ya kisharia, Kwani mwenye kunywa tembo 
na akaliita maji hawi amekunywa ila tembo, na mateso 
yake ni mateso ya mwenye kunywa tembo, na pengine 
yeye yatazidi mateso yake kwa ajili ya udanganyifu na 
urongo wa kuita. 


Na hakika Imethubutu kwenye hadithi kuwa — 
"Watakuja watu watakao kunywa tembo wakiliita kwa 
lisokuwa jina lake, na mtume amesema kweli; kwani 
yamekuja mapote ya watu wenye kunywa tembo na 
kuliita (NABIIDH). Na wakwanza aliekiita chenye 
hasira za Mungu na kumuasi yeye, kwa majina yenye 
kupendeza kwa wenye kusikia, ni IBLISI (Mungu 
amlaani)". Kwani yeye alimwambia baba wa viumbe 
(ADAM) (A.S.) "Ewe Adam sikuonyeshi mti wa maisha) 
ya kudumu na ufalme usio toweka?" SURA: 20 Aya 120. 
Kwa hivyo akauita, mti ambao Mungu amemkataza 
Adam kuukurubia, mti wa maisha ya kudumu, kwa ajili 
ya kuivuta tabia yake kwenye mti huo, na kwa ajili ya 
kutikisa bidii kwa ajili ya kuukurubia na kwa ajili ya 
kumdanganya yeye kwa jina alilolizua la mti huo, kama 
ambavyo ndugu zake wenye kumfuata yeye wanaiita 
bangi: (TONGE LA RAHA). Na kama ambavyo madha- 
limu wanaziita, wanazozipokea katika mali ya watu kwa 
dhulma (ADABU). Wana sema adabu ya kuuwa, adabu 
ya kuiba, adabu ya tuhuma, kwa kubadilisha jina la 
dhuluma kwa jina la adabu. Kama wanavyo badilisha 
baadhi ya vyenye kupokewa kwa jina la "Kunufaisha au 
uchungaji, na baadhi nyengine kwa jina la adabu ya 
vipimo na mizani. Na majina yote hayo, kwa Mungu. 
ni dhuluma na uadui kama anavyo jua yoyote alie nusa 


17 



harufu ya Kurani na Hadithi, na yote hayo yamechuku- 
liwa kwa Iblis, alipouita mti ulio haramishwa, mtr wa 
marsha ya kudumu. Na nr kama hivyo kuirta kaburi 
(MASH-HAD) na wenye kuitakidi kwa aliye ndani yake 
(WALIYI), hakultowa nje ya jina la sanamu kwa sababu 
wao wanayafanyia hayo makaburi kama washirikishaji 
wanavyo wafanyia masanamu r na wanayatufu hayo 
makaburi kama mahujaji wanavotufu nyumba ya mwe* 
nye ezf M'ngu tukufu na wanayashika {kwa kuyatu- 
kuza) kama wanavyo shika mahujaji nguzo za Af-kaba, 
na wanasema na maiti kwa maneno ya ukafiri, kama 
kusema kwao: "JUU YA M'NGU NA JUU YAKO" na 
wanaWaitd Katika mashida kwa majina yao na kama 
hayo, na kiia taifa Una mtu iinayemlingania. 

Watu wa Iraki na India wanamlingania ABDUL- 
KADIRI I-JIYLY, Na watu wa majabalr ya tihama wana 
katika kila mji maiti wanaemfingama kwa jina lake, 
wanasema "Ewe Zaylaii" "Ewe IBNUL-UJAYLI" Na 
watu wa Maka na TWAIF: "Ewe IBNUL-ABBAAS" Na 
watu wa Misri "Ewe RIFAAII" "Ewe BADAWY" Na 
watu wa YAMAN: "Ewe IBNU AL-WAN". 

Na katika kila kijiji kuna maiti wanawaita na kuwa- 
lingania na kuwatarajia kwa ajili ya kuvuta kheri au 
kuondoa shari. 

Na hivi ndivyo halisi walivyokuwa wakifanya 
washirikishaji masanamu; kama tulivyosema katika 
mashairi ya kinajdi: 

Kwayo wameyaregesha , ya suwaa na kamaye, 

Yaghutha na wudi kisha, si wudi ya nipendae, 

Kwenye ya kuhangaisha, wameita majinae 
Kwita ahitajiae , pekee muhitajiwa. 


18 




Maranyingi vichinjwao, wachinjiwa kwa juhudi, 

Hachinjiwi M'nguwao, kwa ujinga na kusudi, 

Niwangapi watufuo, makaburi maridadi, 

Washika kwa taabudi, nguzo yalio jengewa . 

Akisema kuwa mimi nimechinja kwa ajili ya M'ngu 
tu nanimetaja jina la M'nyu juu yake mwamble ni kwa 
mm ulfkikurubisha, unachokichinja, na mlango wa 
kaburi la unaemtukuza na kumuitakidi? Je ulikusudia 
kwa hilo kumtukuza? Akisema: ndio, Mwambie kuchinja 
huku basi ni kwa ajili ya asiekuwa M'ngu. Kamwe ume* 
shirikisha na M'ngu asiekuwa yeye r na ukiwa hukukusu- 
dia kumtukuza je basi ulikusudia kuchafua mlango wa 
ziyara na kuwanajisi wenye kuigia huko? Wewe unajua 
kwa yakini: kuwa hukukusudia hivyo kabisa, wala huku- 
taka isipokuwa la kwanza na wala hukutoka nyumbani 
ila kwa ajili ya kumkusudia yeye, kisha ni hivyo hivyo 
kumuomba kwao. 

Hili basi walilo nalo hawa nishirki pasina shaka! 

Na pengine wanawaitakidi baadhi ya mafasiki walfo 
hayi wakawaita kwenye shida na raha na hali wao 
wameyakalia mabaya na maovu, hafiki alipo waamrisha 
M'ngu wajawake kufika, hahudhurii (Swala) ya juma 
na wala ya jamaa, wala hamtembelei mgonjwa wala 
hasindikizi jeneza wala hachumi halali na anaengeza 
kwenye hilo kujidai kutawakali na ujuzi wa yalio ghibu, 
na Iblisi anamvutia yeye watu ambao (yeye Iblisi) ame- 
jenga vitundu katika nyoyo zao na amezaa ndani na 
ameangua, wana sadiki uzuzi wake na wanalitukuza 
jambo lake, na wanamfanya huyu mwendani wa Mola 
wa viumbe vyote na mfano wake, nazililia akili zime- 
kwenda wapi, na zililia sharia zimekosa kujulikana vipi? 


19 



"Hakika ambao mnawalingania ni waja kama nyinyi" 
SURA: 7 Aya 154. 

Ukisema je wanaweza kuwa, hawa wenye kuitakidi 
makaburi, na mawaliyi, na mafasiki, na wapuzi, ni 
washirikishaji, kama wenye kuyaitakidi masanamu? 
Nasema: Ndio, limepatikana kwao lilopatikana kwa 
wale, wakalingana na wao kwenye hilo, kamwe wame- 
zidisha katika kuitakidi na kunyokea na kujidhalilisha; 
hapana tofauti kati yao. 

Ukisema: hawa watu wa makaburi wanasema, sisi 
hatumshirikishi M'ngu na wala hatumfanyii mwendani, 
na kuwategemea mawaliyi si shirki. 

Nasema: Ndio, wanasema kwa vinywsk vyao yasio- 
kuwako nyoyoni mwao, lakini huku nikutojua kwao 
maana ya shirki. Kwani kutukuza kwao mawaliyi na 
kuwachinjia vichinjwa ni shirki. 

Na M'ngu amesema: SaIi kwa ajili ya mola wako 
na uchinje" yaani si kwaajili ya asiekuwa yeye, kama 
kunavyo onyeshwa na utangulizaji wa DHARF (katika 
lugha ya kiarabu). Na mwenye ezi M'ngu anasema: Na 
kwamba Misikiti ni ya M'ngu msimlinganie pamoja na 
yeye yoyote. SURA: 72 Aya 18, 


Na hakika umejua kwatulio yatanguliza hivi kari- 
buni kwamba yeye Mtume (S.A.W.) aliita riya shirki, 
Je yatakuwa hali gani kwa tulioyasema? Basi haya 
wanao wafanyia mawaliyi wao; ndio yale yale walio- 
yafanya washirikishaji na wakawa kwayo niwashiriki- 
shaji, wala hakuwafai wao kusema kwao: "Sisi hatum- 


20 



shirikishi M'ngu na chochote" sababu vitendo vyao 
vimeyafanya maneno yao, kuwa ni urongo. 

Ukisema: "Wao hawajui kuwa wao ni washirki 
kwa wanaoyafanya 

Nasema: Wamefutu wajuzi katika vitabu vya fiqhi 
kwenye mlango waridda kuwa: Mwenye kutemka neno 
la ukafiri huwa kafiri na angatokusudia maana yake. Na 
hili linaonyesha kuwa wao hawajui hakika ya Uisfamu, 
wala asli ya kupwekesha kwa hivyo wakawa ni makafiri 
ukafiri wa tangu mbele, kwani M'ngu amewalazimisha 
waja wake kumpwekesha kwa ibada, "Kwamba musi- 
muabudu ila M'ngu" na kumtakasia yeye bio ibada "Na 
wala hawakuamrishwa isipokuwa wamuabudu half y^ 
kumtakasia yeye dini" — SURA: 98 Aya 5. 


Na mwenye kumlingania M'ngu usiku, mchana kwa 
siri na dhahiri, kukhofu na kutumai kisha akamlingani^ 
pamoja na yeye mwengine, huwa kwa hakika ameshiri- 
kisha katika ibada, sababu dua ni katika ibada. Na 
hakika M'ngu ameiita dua ibada kwenye neno lake: 
"Hakika wenye kufanya kibri na ibada yangu" — SURA: 
40 Aya 60 — baada ya kusema kwake: "Niombeni 
mimi nitawatakabalia". 

Ukisema kuwa: Wakiwa niwashirikishaji italazimu 
kuwapiga jihadi na kwenda nawao mwendo alio kwenda 
Mtume kwa washirikishaji. Na kujibu: Kwenye (rail hi I 
wamekwenda mkao wa wamairnamu wa llmu, wakasema: 
Inapasa kuwaita wao kwenye kupwekesha (TAUHIID) 
na kuwabayinia kwamba: wanayo yaitakidi kufaa na 
kudhuru hayawatoshelezj wao kwa M'ngu, chochote, na 


21 



kwamba wao ni kama hao (washirikishaji), na kwamba 
(itikadi yao hii kwa hao ni shirk), hakutimu kuamini 
walio kuja nayo mitume ila kwa kuyawacha na kwa 
kutubu nayo, na kwa kupwekesha umoja wa M'ngu — 
KWA KUAMINI NA KUFANYA — kwa M'ngu pekeyake, 
na huu niwajibu juu ya wanavyoni, yaani: kubayini iti¬ 
kadi kwamba itikadi hio ambayo kumetokamana nayo 
kueka manadhiri, na kuchinja vichinjwa, na kutufu 
makaburi: (itikadi hio) ni shirki ilioharamu, na kwamba- 
yo ni ile ile waliokuwa wakiifanya washirikishaji kwa 
masanamu yao. Wanavyoni wakisha kubayini hilo kwa 
viongozi na wafalme, itawalazimu viongozi na wafalme 
kupeleka walinganizi kwa watu kuwaita wao kwenye 
kutakasa umoja wa M'NGU. (Hapo) mwenye kurudl na 
akakiri atajihifadhia damu yake na mali yake na watoto 
wake. Na mwenye kupindana, M'ngu atahalalisha kwake 
kite alicho muhalalishia Mtume (S.A.W.) kwa washiri¬ 
kishaji. 


Ukisema: Kutaka kuokolewa kumethubutu katika 
hadithi. Kwani imesihi kwamba waja sjku ya kiyama 
watataka kuokolewa kwa Adamu baba wa wanadamu 
kisha kwa Ibrahimu, kisha kwa Musa. Kisha kwa Isa, na 
watakomea kwa Muhammad (S.A.W.) baada ya kuliona 
zito (jambo hilo) kiUa mmoja katika mitume. Basi hii ni 
dalili juu ya kwamba kutaka kuokoiewa kwa asfekuwa 
M'ngu si munkar. 


Nasema: Huu ni udanganyifu! Kwani kutaka kuo 
kolewa kwa walio hayi juu ya jambo wanaloliweza 
hakukatai yoyote. Na hakika M'ngu amesema, katika kisa 
cha Musa pamoja na Muis-raili na Mkibti, kwamba: 


22 



"AKAMUOMBA YEYE AMUOKOWE, YULE AM* 
BAYE Nl KATIKA JAMAA ZAKE JUU YA YULE AM- 
BAYE Nf KATIKA ADUI ZAKE" — SURA: 28 Aya 15. 

Na hakika yaiipo maneno ni katika kutaka kuokolewa 
watu wa makaburi na wengineo kwa mawaliyi wao na 
kutaka kwao kwa wao mambo (ambayo) Hayawezi asie* 
kuwa M'ngu Mtukufu: kama afiya ya mgonjwa, na 
mengineyol 

Kwamwe aj'abu kuliko hill: nl kwamba hawa watu 
wa makaburi na wasiokuwa wao katika walio hayi mio- 
ngoni mwawafuasi wawenye kuwaitakidi wanawapa 
baadhi ya watoto wa kipona na wananunua kwa wanae 
muitakidi mimba katika tumbo la mama ill ipate kuishi, 
na wanaleta mao v u ambayo washirikishaji wa kwanza 
hawakuyafikia. 

Na hakika walinambia baadhi ya wenye kushikilia 
upokeaji wa nadhiri zenye kuwekwa na watu wa maka* 
buri, kwa baadhi ya makaburi kwamba: "Mtu mmoja 
alikuja na mapesa na mapambo ya wake zake, na aka- 
sema: (MALI) haya ni ya bwana wake fulani akusudia 
mwenye kaburi — (haya) ni nusu ya mahari ya binti 
yangu, kwa sababu ni memuoza na nilikuwa nime 
M'milikisha, fulani (mwenye kaburi) nusu yake. 

Hizi nadhiri za mali, na kufanya fungu nila kaburi, 
wanavyo fanya kitu fulani katika makulima wanacho 
kiita (TALAM) katika baadhi ya pande za Yaman, ni 
jambo ambalo hawakulifikia waliokuwa wakiabudu 
masanamu, nalo linaingia kwenye neno lake M'ngu: 

"NAWANAVIPA WA SIVYO VIJUA FUNGU KATIKA 
TULIZO WA RUZUKU" pasina shaka wala ruba — 
SURA: 16 Aya 56. 


23 



Ndio! kuomba kuokolewa waja siku ya kiyama na 
kutaka kwao kwa mitume (HILO), ni kumuomba M'ngu 
mtukufu aamue baina ya waja kwa hisabu iliawapu- 
nguzie wao vituko vya msimamo huo, na hili halinashaka 
kufaa. Na kusudia kuombeana M'ngu, hawakuwaombea 
hawa, kamwe Mtume alimwambia Umar alipotoka 
(Umar) kwenda kufanya (Umra): "USITUSAHAU 
NDUGU YANGU KATIKA DUA ZAKO". 

Na M'ngu ametuamrisha kuwaombea waumini na 
kuwatakia maghufira katika neno lake: "Ewe mola wetu 
tughufirie sisi na ndugu zetu walio tutangulia kwa kua 
mini" — SURA: 59 Ava 10. 


Na ummu saliym (R.A ) alisema: "Ewe mtume wa 
M'ngu khadimu yako ANAS muombee M'ngu". 

Na hakika masahaba (R.A.) walikuwa wanomba 
dua kwake mtume (S.A.W.) naye yu hayi, na hill ni 
jambo Nloafikianwa kufaa kwake. Na maneno yako 
katika kutaka watu wa makaburi kwa mitl au kwa walo 
hayi, ambao hawajimilikii nafuu wala dhara, wala kufa 
wala kupona wala kufufuliwa, (kuwaomba wao) wa 
waponye wagonjwa wao, wamregeshe alie potea wao, 
wamsahilishie mwenye mimba wao, wayanyweshelee 
makulima yao, wazibubujishe nacho zawanyama wao, 
na wahifadhi (nyama) na jicho, (la uhasldi) na kama 
hayo katika matakwa ambayo hayawezi ila M'ngu, hawa 
ndio ambao M'ngu amesema kuhusu wao: "Na hao 
mnao walingania asiekuwa M'ngu hawawezi kuwanu 
suru wala wenyewe hawajinusuru". SURA: 7 Aya 197. 
"Hakika mnao walingania niwaja kama nyinyi" SURA: 
7 Aya 194). 


24 



Basi nivipi aombe, mwanadamu kwa kisichokuwa 
na roho an kwa kilicho hayi — ambacho kuwa na roho 
ni bora kuliko hicho — kwa kuwa hakina lazima? Na 
hili hubayini walilo lifanya washirikishaji ambao M'ngu 
alisimufia habari yao katika neno lake: "Na wamemfa- 
nyia M'ngu, katika alizo ziumba miongoni mwa maku- 
lima na wanyama, fungu wakasema: "HILI NI LA 
M'NGU WA MADAIYAO, NA HILI NI LAWASHIRIKI- 
SHWA WETU" SURA: 6 Aya 136. 

Na amesema: "Na wanavifanyia wasiovijua fungu 
katika tulivyo waruzuku, na apa kwa M'ngu wataulizwa 
mno waliokuwa wakiyazual" SURA: 16 Aya 56. 

Hawa watu wa makaburi na wenye kuwaitakidi 
wajinga walio hayi na wapotevu wao wamefuata njia za 
washirikishaji kama zinavyo fuatana mbele za mshale, 
wakaitakidi kwao ambayo haifai kuyaitakidi ila kwa 
M'ngu; wakawapa wao fungu katika mali na wakaya- 
kusudia makaburi yao kutoka majumbani kwao yalio 
mbali kwa ajili ya kuzuru, na wakatufu makaburi yao, 
na wakasimama kwa unyenyekevu mbele ya makaburi 
yao na wakawalingania kwenye mashida, na wakachinja 
vichinjwa kwa ajili ya kujikurubisha kwao — na hizi 
ndizo sampuli zaibada tulizo kujulisha. Na wala sijui 
kuwa kuna kati yao mwenye kuwasujudia? Silioni mbali 
kupatikana kati mwao mwenye kufanya hivyo, kamwe 
amenieleza nnae muamini kuwa yeye amemuona mwe¬ 
nye kusujudu juu ya mlango waziyara ya waliyi anae 
mkusudia, kwa ajili ya kumtukuza na kuabudu, na wana- 
apa kwa majina yao. 

Kamwe aktapa, anae lazimiwa na haki, kwa jina la 
M'ngu hawamkubalii, na akiapa kwa jina la waliyi katika 
mav aliyi wao wanamkubalia na wanamsadiki. 


25 



Na hivi ndivyo walivyokuwa wenye kuabudu masa- 
namu, 

"Na akitajwa mwenye ezi M'ngu peke yake zina^ 
kirihika nyoyo za watu ambao hawaamini Akhira na 
wakitajwa ambao ni asiekuwa yeye, mara wao wanafu- 
rahi" — SURA: 39 Aya 45. 


Na ni katika hadithi swahihi: "Mwenye kuapa na 
ape kwa M'ngu au na nyamaze". 

Na mtume (S.A.W.) alimsikia mtu akiapa kwa 
(LAT) (Sanamu) akamuamrisha yeye aseme: "LAILAHA 
ILLA LlAHU" na hili Jina onyesha kuwa yeye aliritadi 
kwa kuapa kwa sanamu akamuamrisha yeye aujadidishe 
Uislamu wake. Kwani yeye aiikufuru kwa hilo, kama 
tuiivyo lithubutisha katika (SUBULIL-SSALAM SHEREHE 
VA BULUUGHUL-MARAM) na kwenye (MIN-HATUL- 
GHAFFAR). 

Ukisema: Sisawa kwani hawa wamesema: 

"LAILAHA ILLA LLWAHU" na mtume ame 
sema: 

"Nlmeamrishwa nipigane na watu mpaka waseme; 
"LAILAHA ILLA LLWAHU", wakisema hivyo watazihi- 
fadhi nami damu zao na moli yao Ilia kwa Haki yake' 
na hawa wanaswali, wanafunga, na wanatoa zaka, na 
wana hiji kinyume na washirikishaji, 

Nasema; Hakika mtume alisema: "ilia kwa haki 
yake* nahaki yake ni kumpwekeshea M'ngu mtukufu uola 
na umja. Na hawa watu wa makaburi hawakupwekesha 


26 



uoia na ibada. Kwa hivyo halikuwafaa wao neno la sha 
hada, kwani hilo neno balifai ilia likiwa pamoja na kujila- 
zimisha maana yake. Kama ambavyo hakukuwafaa Maya 
hudi kulisema kwa sababu ya kukanusha kwao baadhi 
ya Mitume, na ni hivyo mwenye kumfanya asie kutumwa 
na M'ngu, kuwa ni mtume: halikumfaa yeye neno ia 
shahada, huoni kuwa wana wa Hanifa walikuwa waki- 
kubali kuwa hapana M'ngu ilia (Allah), na kwamba 
Muhammad ni Mtume wake, na wakiswali, lakini wao 
walisema kuwa; "Musaylamah ni Mtume, masahaba 
wakapigana nao, na wakawatukana wao. Je vipi kwa ana- 
empa waliyi yenye kumukhusu M'ngu na akamwita yeye 
kwenye majambo ya muhimu? 

Na huu ndie (Amiril muuminina) Aly bin Aby 
Twalibi (R.A.) aliwachoma jamaa wa Abdullah bin 
Sabai, na walikuwa wakisema: "Tuna kubali kuwa 
hapana M'ngu ilia ALLAH na kwamba Muhammad ni 
Mtume wa M'ngu". Lakini walizidisha mno katika kunv 
tukuza Aly (R.A.) na wakaitakidi kwake wanayo ya ita- 
kidi watu wa makaburi na kama wao, akawatesa wao 
mateso hakumtesa kwayo yoyote katika maasi, kwani 
aliwafukulia wao mashimo na akawarurumbishia moto 
akawatupia ndani na akasema: 

Mimi ninepoiiona, iolote /a munkari, 

Na chochea moto sana, nikamwita kambari. 

Na akasema mshairi katika zama hizo: 

Mauti nayanitupe f yatakapo sitojali. 

Bora mimi niyahepe, hayo mashimo mawili, 
Chochelepo mahalipe , moto mkaii kwa kwe!i t 
Kufa kuiikuwa kwett, ni tasfimu si deni. 


27 



Na kisa hichi kiko katika FAT-HUL-BARY na kisi- 
cho kuwacho katika vitabu vya hadithi, na sira. 

Na hakika imepita Ijmaa ya umma kwamba mwe~ 
nye kukanusha kufufuliwa huwa kafiri je vipi kwa mwe- 
nye kumfanyia M'ngu mwendani? 

Ukisema: kuwa Mtume (S.A.W.) alimkemea Usa- 
mah kwa kumuuwa aliesema "LAILAHA ILLA LLWAHU' 
kama 'Hapana shaka kuwa mwenye kusema: "LAILAHA 
ILLA LLWAHU" katika makafiri anaihifadhi damu yake 
yake na mali yake, mpaka lidhihin kwake lenye kukhalifu 
alilolisema, na kwa hivyo mwenye ezi M'ngu aliteremsha 
kukhusu kisa cha Mah-lam bin Jathamah aya: "Enyi 
watu mlio amini mkipiga katika njia ya M'ngu fafanu- 
eni" — SURA: 4 Aya 94. Kwa hivyo M'ngu akawaam- 
risha wa hakikishe kukhusu mwenye kunena neno la 
tauhidi. Akijilazimu maana yake atapata wanalo pata 
Waislamu na atapaswa na liwapasalo wao, na ikidhihiri 
kinyume nalo: hahifadhi damu yake na mali yake kwa 
kutemka tu. 

Na kwa hivi killa mwenye kudhihirisha tauhidi, ni 
lazima kukomanae mpaka lidhihiri kwake lenye kukha 
lifu hilo. Likidhihiri halimfai hili neno tupu. Na kwa 
hivyo halikuwafaa Mayahudi, wala halikuwafaa (Khawa- 
riji) — pamoja na ibada walizokuwa nazo, ambazo masa 
haba walikuwa wakidharau ibada zao kulingana nazo. 

Kamwe aliamrisha Mtume (S.A.W.) wauawe, na 
akasema: "Naapa nikiwawahi nitawauwa kama kumu¬ 
uwa ADI". 

Na hilo ni walipo khalifu baadhi ya sharia. 


28 



Na wakawa ni watu waovu mno chini ya Mbingu, 
kama zinavyo thubutisha hadithi! 

Kwa hivyo imethubutu kwamba utupu waneno 
latauhidi hauzuii kuthubutu shlrki ya alielisema kwa ajiti 
ya kufanya lenye kulikhalifu, nako ni kuabudu asiekuwa 
M'ngu. 

Ukisema: watu wa makaburi na wengineo katika 
wenye kuitakidi kwa mafasiki wa watu na wajinga wao 
kati ya walio hayi — wanasema: Sisi hatuwaabudu 
hawa, wala hatumuabudu asiekuwa M'ngu, wala hatu- 
waswalii wao, wala hatufungi, wala hatuhiji (kwa ajili 
yao). Nasema: Huko ni kutojua manna ya ibada; kwani 
ibada sio hayo tu ulioyataja, kwani kichwa cha ibada na 
msingi wake ni itikadi. Na hakika limepatikana katika 
nyoyo zao hilo. Kamwe wanaliita itikadi na wanamfanyia 
hayo ulioyasikia kati ya mambo yaliotokamana na kua- 
mini: Kama kuwaomba, na kuwalingania, na kutawasali 
kwao, na kutaka kuokolewa na wao na kuwaomba msa- 
ada, na kuapa, na kuwawekea nadhiri, na yasiokuwa 
hayo. 

Na hakika wametaja wanavyoni kwamba mwenye 
kujipamba kimakafiri huwa kafiri, na mwenye kutemka 
neno la kufuru huwa kafiri. Je, vipi kwa aliefikilta daraja 
hii ya kuitakidi, kusema, na kufanya? 

Ukisema hizi nadhiri na vichinjwa ni nini hukumu 
yake? Nasema: Killa mwenye akili amejua kwamba: 
mali nikipenzi cha wenyewe, wanakwenda mbio kwa 
ajili ya kuyakusanya, japo ni kwa kufanya maasiya yote. 
Na wanakata masafa mengi karibu na mbali, yoyote 
hatoi chochote katika mali yake ilia kwa kuamini kuvuta 
manufaa makubwa kuliko hicho, au kujiepusha madhara. 


29 



Mwenye kuiwekea kaburi nadhiri hatoi mali yake 
ilia kwa ajili ya hilo. Na hii ni itikadi mbovu. 

Na lau kama mwenye kueka nadhiri angejua makosa 
ya a 1 1 lortakrdT hangetoa hata derehemu. 

Kwani mali nikipenzi cha wenyewe. M'ngu ame 
sema: "Na wala hawaombi nyinyi mali zenu (yote) 
kama angewaomba (yote) akazidisha (katika kuyataka) 
mngefanya ubakhili na angetoa chukizenu" SURA: 47 
Aya 6, 37. Wajibu ni kumjulisha mwenye kutoa nadhiri 
kwamba: ni kupoteza mali yake. Na kwamba hakimnu- 
faisht yeye anachokitoa. Wala hakimuondolei madhara 

Na hakika Mtume (S.A.W.) amesema: "Hakika 
nadhiri haileti kheri na hakika tu inatolewa kwa bakhili" 
na nilazima kumregeshea mwenyewe ama yule mwenye 
kupokea nadhiri; (najue kwamba); Huko kupokea 
nadhiri ni haramu juu yake kupokea, kwa sababu huko 
ni kula mali ya mwenye kueka nadhiri kwa batili sio kwa 
kupa chochote, na hakika M'ngu amesema: "Na wala 
musile mali yenu kati mwenu kwa batili" — SURA: 
Aya 188. 


Kwa sababu huko ni kumthubutisha muekaji nadhi¬ 
ri juu ya shirki yake na uovu wa itikadi yake, na kuridhika 
kwake kwa hilo, na wala haifichamani hukumu ya mwe¬ 
nye kuridhia shirki. 

shwa na anasamehe isiokuwa hio (shirki) kwa afntakae" 
Hakika mwenye ezi M'ngu hasamehe kushiriki- 
shwa na anasemehe isiokuwa hio (shirki) kwa amtakae" 
— SURA; 4 Aya 48. 


30 



Malipo hayo ni kama ada ya mkuhani na mahari 
ya umalaya, kwa sababu huko ni kumdanganya mwenye 
kueka nadhiri; na nikumfahamisha makosa kwamba 
waliyi anamfaa yeye na anamdhuru. Ni kuthubutisha 
makosa kupi kuliko kukubwa kuiiko kupokea nadhiri ya 
maiti? Na niudanganyifu upi mkubwa na nikuridhika 
kupi kwa maasia kuliko kukubwa mno kuiiko huku? Na 
nikufanya uovu kuwa wema kupi kunako ajabisha kuliko 
hili? Na hazikuwa nadhiri za masanamu ila juu ya mpa- 
ngo huu: anaamini mwenye kueka nadhiri kuvuta manu~ 
faa kwa sanamu na kuondoa Madhara, hapo akamuekea 
nadhiri sehemu kubwa ya mali yake na anagawanya naye 
zilo ndani ya udongo wake na akaja nacho mpaka kwa 
watumishi wa masanamu na wakakabidhi toka kwake 
na wakamfahamisha uhaki waitikadi yake, na uhaki wa 
kuleta kichinjwa chake na akakichinja mlangoni kwa 
sanamu, na hivi ndivyo vitendo ambavyo M'ngu aliwa 
leta mitume kwa ajili ya kuviondoa, na kuvifuta na kuvi- 
angamiza, na kuvikataza. 

Ukisema: Mwenye kueka nadhiri henda akapata 
manufaa na akaondoa madhara kwa sababu ya kuitoa 
nadhiri na kuipa. Nasema: Na ni kama hivyo masanamu 
huenda iikapatikana kwao kubwa kuliko hili, nalo ni 
maneno yenye kutoka ndani yao, na kuyaeieza anayoya- 
ficha mwanadamu. 

Ikiwa hii ni dalili juu ya uhaki wa makaburi na 
kusihi kuyaitakidi; na liwe basi ni dalili juu ya uhaki wa 
masanamu. Na huku ni kuuvunja Uislamu na kusima- 
misha nguzo za masanamu. 

Na ukweli ni kwamba Iblisi na askarj wake 
katika majini na wanadamu anamsaada mkubwa katika 


31 



miiii, na kutta wasiwasi kwenye vjfua na kumeza nyoyo 
kwa gorombo iake. Basi ni hivyo hivyo anaingia ndani 
ya masanamu, na akatia maneno katika masikio ya watu, 
na kama hilo analifanya kwenye itikadi za watu wa 
makaburi; kwani mwenye eziM'ngu amemruhusu avute 
kwa farasi wake na mguu wake wanadamu, na ashiri- 
kiane nao katika maii na watoto; Na limethubutu 
kwenye hadithi kwamba; "Shaytani anasikiliza kwa 
kuiba jambo ambaJo M'ngu atalileta, na akalitupa kwa 
makuhani — na hao ni wale wenye kueleza khabari za 
ghaibu, na wanazidisha juu ya life anaiolitupa shaytani 
mengi mengine mia ya uongo wao wenyewe". 

Na wanakusudia mashaytani wakijini na wakibi- 
nadamu kwa watumishi wa makaburi na wangineo, wa- 
kiwambia: 

" WALIYI AMEFANYA NA AMEFANYA" 

Wanawapendezeshea wao na wanawahadharisha 
wao kukhusu yeye! Na utawaona jamaa, wafalme wa 
majimbo na watawaia wamiji wakiyatukuza hayo, na 
wakiwaayini watumishi wenye kukabidhi nadhiri, na 
pengine wanalishikilia watu ambao watu wanawadhania 
wema; mwana chuoni, kadhi, au mufti, au sheikhe sufii, 
hapo ukatimu udanganyifu wa Ibfisi na likatulia jicho 
iake kwa kudanganya huku. 

Ukisema: Hili ni jambo limeenea miji, na wameku- 
sanyika juu yake wakaazi wamapango na majabali, na 
limewamba ardhi mashariki na magharibi, Yaman na 
Sham, kusini na Adeni, kwa namna ambao hupati mji 
katika miji ya Kiislamu ilia huwa pana makaburi na mazi- 
yara na walio hayi wanaitakidiwa na kutukuzwa, na 


32 



kuekewa nadhiri, na kuitwa majina na kuapwa kwayo, 
na wanatufu milia ya makaburi, wanayawashia mataa, na 
wanayawekea mauwa na maraihani, na wanayavisha 
nguo, na wanafanya kila jambo wanaloliweza lakuyaa- 
budu. Na ambayo yana maana ya ibada; ya kutukuza, 
kunyenyekea na kujidhalilisha na kuyahitajia, kamwe 
hii ndio misikiti ya waislamu, mingi kati yao haikosi 
kaburi au lilo karibu nayo au ziyara yenye kukusudiwa 
na wenye kusali katika nyakati za swala, wanafanya 
katikalo yote yaliotajwa, au baadhi ya yaliotajwa, wala 
haliikundukii akili ya mwenye akili kwamba hayo ni 
MUNKAR wenye kufikilia uovu ulio utaja, walio unya- 
malia wanavyoni ambao kumethubutu kwenda kwao 
pande zote za ulimwengu. 


Nasema: Ukipenda ukweli na ukawacha kuwafuata 
wa kale, na ukajua kwamba haki ni He tu ilio simama 
juu yake dalili, sio walioafikiana walimwengu kizazi 
baada ya kizazi, na mkao baada ya mkao, jua vile vile 
kwamba mambo haya ambayo tunakariri kuyakanusha, 
na twedambio ili mnara wake kuuangusha: (ni mambo) 
yenye kutokamana na wajinga ambao Uislamu wao ni 
wa kuiga wazee pasina dalili, na kufuata kwao huko m 
kwa pasina kutafautisha kati ya twevu na yenye kufaa. 
mtu anainukia akawaona watu wakijiji chake na 
wenye mji wake wanamfunza udogoni atiite jina la 
wanaemuitakidi, na anawaona wakimuekea nadhiri, na 
wakimtukuza, na wakisafiri naye mpaka kwenye kaburi 
yake, na wanampaka yeye mchanga wake, na wana- 
mtufisha juu ya kaburi hilo. Hapo (ndipo huyo mtoto) 
anainukia na hali umethubutu utukufu wa wanaemtukuza 
moyoni mwake, na huwa ashakuwa ni katika vitu vitu- 
kufu kwake huo wanae muitakidi, kwa hivyo anainukia 


33 




juu ya itikadi hij akiwa mdqgo na anazeeka jug yake na 
waia has kii ukemevu kutoka kwa yoyote juu yake. 
Kamwe unaweza kumuona, m wen ye kusifika kwa ujuzk 
na mwenye kujidai ubora, na anaeshikiJia ukadbi, na 
kufutu, na kusomesha na utawala, au maarifa, au uarniri 
na sirikali, (utamuona) ni mwenye kuyatukuza wanayo 
yatukuza mwenye kuyakirimu wanayo yakirimu, mwe¬ 
nye kupokea nadbiri, mwenye kuia v yen ye kucbinjwa 
juu ya makaburi; hapo wainga wanadhania kwamba hii 
ndio dini ya Kiislamu, na kwamba bichi ndicho kichwa 
cha dini na nundu yake; na wala halifichamani kwa 
mwenye kufaa kufikiri, na anaejua un'gan'gaza wa ujuzi 
wa Kuran ! na hadithi .... kwamba kunyamaza mwana- 
chuoni au uiimwengu juu ya kutuka MUNKAR si daiili 
ya kufaa MUNKAR HUO. 

Na tupige mfano wa hilo nao ni hizi mukusi zenye 
kuitwa mujabi zenye kujuiikana uharamu wake katika 
dini wazi. Zimejaa majumba na viwanda na zimekuwa 
ni jambo ienye kuzoewa, bakuHpitji kulipinga, sikio lo- 
lote na mikono ya wenye kupokea mukusi imefika mpaka 
kwenye viwanda vitukufu, katika maka, mama wa miji 
wanapokea kwa wenye kuikusudia kwa ajiii ya kuteke- 
leza faradhi ya Uislamu, na wakakuta katika mji mtu 
ieza faradhi ya Uislamu, na wakakuta katika mji mtu- 
kufu mambo ya haramu, na halt wakazi wake ni katika 
bora wa viumbe, na wajuzi na mahakimu, wamenyamaza 
hawalikanyi wamelipa maungo kulileta na kulitoa. 

Je, kunyamaza kutakuwa daiili juu ya uhalali wa 
kuzipokea na kuzihifadhi ? Hill halisemi mwenye che- 
mbe ya kutambua. Kamwe na kupigia mfano mwegine: 
Hii ni haram ya M'ngu ambayo ndiyo bora wa viwanda 


34 



vya ulimwengu kwa itifaki na Ijmaa ya wanavyoni, wa- 
mezua katikayo (haram) baadhi ya wafalme waovu wa- 
jinga, upotevu: haya maqamu man'ne, ambayo yamete' 
nganisha ibada za waja na yakabeba mabaya ambayo 
hayadhabiti ila M'ngu mtukufu; yametenganisha ibada 
za Waislamu zi kawafanya Waislamu ni kama wana mi la 
tafauti kwenye dini, huo ni uzuzi (BID'A) uliolltuza jicho 
la Iblisi maTuni. Na yamewafanya Waislamu kama viche- 
ko vya mashetwani; na watu wameyanyamazia; Na wana- 
kuja (Maka) wana vyoni wapande nyingi na mabadal 
na makutbi, na ameyaona hayo kilia mwenye macho na 
ameyasikia kllla mwenye masikio; je, kutakuwa huku 
kunyamaza ni dalili ya kufaa mambo yenyewe? 

Hili halisemi mwenye japo kitu kidogo katika 
maarifa! Ni kama kunyamaza kwao juu ya haya mambo 
yenye kutokamana na watu wa makaburi. 

Ukisema: italazvmu kuwa umma umekusanyika juu 
ya upotevu kwa kule kuwa wamenyamaza wasiukanye 
ujinga mkubwa. 

Nasema: hakika ya Ijmaa: ni kuafikiana watu wa 
Ijtihad wa ummati Muhammad (SuA.W.) juu ya jambo 
baada ya zama zake Mtume; na wanavyoni wa madhe- 
hebu man'ne hawafai kujitahidi baada ya maimamu wa 
N'ne; Na lingawa hili ni neno labatili halisemi asiekuwa 
ambae ni mjinga wa hakika; Kwa madai yao: (Hapana 
Ijmai kabisa baada ya maimamu wan'ne) kwa hivyo 
haiji hio suali. Kwani uzuzi huu na kufitinika huku kwa 
makaburi hakukuwa katika zama za maimamu wan'ne. 

Na kulingana na haya tunayo yahakikisha, huwa- 
kutuka Ijmaa ni muhafi. 


35 



Kwani umati wa Muhammad (S.A.W.) umejaa 
pande, na umefika katika killa nchi na uko chini ya 
kutla nyota; Kwa hivyo wanavyoni wake wenye uhakika 
hawahisabiki, wala hapana anaeweza kujua haii zao. Kwa 
hivyo mwenye kudai Ijmai baada ya kuenea dini r na kuwa 
wengi wanavyoni waKiislamu; madai hayo ni ya uwongo, 
kama walivyo sema maimamu wenye kuhakikisha. 

Kisha tukisema kwamba walijua Munkari na wasiu- 
kanye, kamwe walinyamaza, wasiukemee, kunyamaza 
kwao hakungeonyesha kufaa hilo (la Munkari). Kwani 
kunajulikana katika kawaida za sharia kwamba njia za 
kukanya ni tatu: 

Kwanza: Kukanya kwa mkono; Nako ni kuubadilisha 
munkari na kuuondosha. 

Pifi: Kukanya kwa ulimi kukitowezekana kubadi- 

lisha. 

Tatu: Kukanya kwa moyo ikitowezekana kubadilisha 

kwa mkono na ulimi. 


Liktkosekana hili halikosekani jenglne. Na mfano 
wake, nikupita mtu katika wanavyoni wadini kwa mmoja 
wa wenye kupokea Mukusi wakati anapopokea mali ya 
wenye kudhulumiwa. Huyu mtu m'moja katika wana¬ 
vyoni wadini hawezi kumbadilishia, huo mwenye kuchu- 
kuwa mali ya masikini, kwa mkono wala kwa ulimi, 
kwani atakuwa ni kicheko cha maasi hao, kwa hivvo 
sharti ya kukanya kwa njia mbili itakosekana, na pata- 
kuwa hapakubaki ilia kukanya kwa moyo ambako ndiko 
dhaifu mno Wa imani. Inampasa, mweye kumuona huo 
mwanachuoni amenyamaza hakukanya pamoja na kuona 
anachokichukuwa jabari huo, aamini kwamba kumem- 


36 



shinda kukanya kwa mkono na ulimi, na kwamba ame 
kanya kwa moyo wake. Kwani kuwadhania Waislamu 
vyema ndWyo ipasavyo na kuwataawilia iwezekanavyo 
ndivyo ilivyo; Wenye kuingia haram tukufu na wenye 
kuona majengo hayo yakishetwani ambayo yametenga- 
nisha neno la dini, na yakazifanya mbali mbali swala za 
Waislamu, wanaudhuru kwakutoyakanya ilia kwa moyo 
tu, kama wenye kuwapitia washikaji mukusi na watu 
wa makaburi. 

Na hapa ndipo panapoonekana uharibifu wa liloe- 
ndelea kwa maimanu hao wakuchukuwa dalili hizo — 
kusema kwao kwamba: lilituka na lisikanywe, kwa hivyo 
likawa Ij'mai. 


Na namna ya uharibifu huo ni kwamba: 

Kusema kwao: "NA WALA LISIKANYWE" ni 
kutupa ovyo, kwani huenda ikawa nyoyo nyingi ziliona 
uzito kukanya mkono na ulimi. Wewe unashuhudia 
katika zama zako mambo mangapi yanatuka huyakanyi 
kwa ulimi wako wala kwa mkono wako, halt wewe 
unayakanya kwa moyo wako, 

Na muinga anasema: akikuona unayaona; fulani 
amenyamaza hakuyakanya kwa neno lake, ama kwa 
kulaumu au kwa kuiga kule kunyamaza kimya hakuchu- 
kuliwi ni dalili na mjuzi yoyote. 

Vile vile kunajulikana batilika neno lao katika 
kuchukuwa dalili: "FULANI AMEFANYA NA WENGINE 
WAMENYAMAZA" kwa hivyo ikawa Ijmai — (hili nalo) 
nilenye kubatilika kwa njia mbili: 


37 



Kwanza: kudai kwamba kunyamaza waliobakia huthu- 
butisha kitendo cha fulani, kwa yale ulioyajua 
ya kunyamaza kutofaa kuwa dalilf yenye 
kuthubutisha. 

PHi: kusema kwao: "Ikawa Ijmai” 

Kwani Ijmai ni kuaftkiana ummati Muhammad 
(S.A.WJ, na mwenye kunyamaza hanasibfshiwi kuafiki 
wala kukhalifu, mpaka umbayini yeye uiimi wake. 

Mfalme mmoja alisema: wakati watu katika hadhara 
yake wamemaliza kumsifu mtu mmoja katika wafanyi 
kazi wake, aliyekuwa kwenye hao watu, aiikuwa amc 
nyamazaf Mfalme akamuuliza: "Mbona wewe husemi 
chochote kama wanavyo sema?" Huyo mtu akajibu 
kwamba: "Nikisema nitawapinga". Basi sio kwamba 
killa kunyamaza ni kuridhia. Kwani haya ni maovu yalio 
asisiwa na mwenye upanga na mkuki mkononi, na damu 
za waja na mali yao yako chini ya uiimi wake na kalamu 
yake, na vyeo vyao viko chini ya kauli yake na neno 
lake; atawezaje Mtu M'moja kumpinga analolitaka? 


Haya makuba na maziyara ambayo yamekuwa njia 
kubwa ya kwenda kwenye shirki na kutoamini; na cho- 
mbo kikubwa cha kuumnda Uislamu na kubomoa jengo 
lake, wengi au wote walio ya amirisha ni wafalme na 
masultani na wakuu na watawaia, ima kumfanyia jamaa 
yao au kumfanyia wanae mdhania wema; M'bora, au 
mjuzi au Sufi, au fakiri au mzee au mkubwa. Na watu 
wakamzuru, ambao wanamjua, kama wanavyo zuriwa 
maiti pasina kutawasali kwake, wala kulilingania jina 
lake bali wana muombea M'ngu na kumtakia maghufira, 
mpaka wanapo ondoka wanaomjua au wengi katika wao 


38 



wanakuja wengine baada ya hao wakaliona kaburi lime' 
jengewa, na limewashiwa mishumaa, na limetandikwa 
matandiko ya fakhri na limeteremshiwa mapazia, na 
limetupjwa mawaridi na mauwa, hapo wana amini kwa- 
mba (kaburi) hili nilakunufaisha au nilakudhuru; Na 
wakalijia watumishi wakimzulia maiti kwamba amefa- 
nya, na amefanya amemdhuru fulani amemfaa fulani 
mpaka wakameza kwenye moyo wa mwenye kusikia 
killa jambo la batili. 

Na kwa hili imethubutu katika hadithi za (Vltume; 
"Lana ni juu ya mwenye kuwasha taa juu ya makaburi 
na mwenye kuyaandika, na mwenye kuyajengea. 

Na hadithi za hilo ni nyingi, zinajulikana. Kwani 
hilo lenyewe limekatazwa, kisha ni njia ya uharibifu 
mkubwa. 

Ukisema: Hii ndio kaburi ya Mtume (S.A.W.) ime- 
jengewa kuba kubwa, lilotumiliwa mail mengb 


Nasema: Huu ni ujinga mkubwa kukhusu hakika 
ya jambo lenyewe; kwani hili kuba hali kujengwa nae 
Mtume (S.A.W ) wala na masahaba wake wala walio 
wafuatia wao na wala walio fuata waliofuatia, na wala 
siwanavyoni wa umma wake na wala siviongozi wa mi la 
yake; Kamwe hili kuba lilojengwa juu ya kaburi ya 
Mtume (S.A.W.) ni katika majengo ya baadhi ya 
wafalme wa Misri waliokuja nyuma! Naye ni KALA- 
WOONI L-SWALIHY. Anaejuiikana, kwa jina la 
Al-malikul-mansoor. Katika mwaka wa 678 A.H. ameli- 
taja hilo mwenye kitabu "TAH'KII KUL-NNUSRAH RITA 
KH'LHSWI MAALIMIL-HURAH". 


39 



Kwa hivyo haya ni mambo ya kidola sio ya kidalili, 
wa mwisho anamfuata wa kwanza! 

Na hili ndilo mwisho watulilolitaka katika tulio ya 
leta zillpoenea beluwa na zikafuatwa "Hawaa" na wana- 
s/yoni wakapa maungo kukanya ambako kunawapasa, na 
wakapendukia walipo pendukia wajinga. Na uovu ukawa 
wema, na wema ukawa uovu. Wala asipatikane kwa 
watu mwenye kukataza hilo wala mwenye kukemeal 

Ukisema: huafiki, kwa walio hayi na walio kufa, 
kukutana na watu wenye kufanya yenye kupasua ada, 
wenye ahma za wenye kuvutika (majadhibi); Je ni nini 
hukmu ya hayo wanayoyafanya katika hayo mambo? 
Kwani hayo mambo nikati ya yenye kuvuta nyoyo ziyat- 
takidi hayo? 

Nasema: Ama wenye alama za majadhibi, ambao 
wanalitafuna temko la utukufu (LAFDHUL-JALALAH) 
kwa vinywa vyao na wanao lisema kwa ndimi zao, 
wanao liepusha na temko lake lakiarabu: hao ni askari 
wa Iblisi mwenye laana, na ni katika ambao shetwani 
amewavisha mapambo ya udanganyifu na kuhadaa, kwa 
kule kuwa kulitupa neno la jalalah (Allah) mbali na kuti- 
miziwa maneno kwa kusema kwao (Allah) (Allah) sima- 
neno wala sitauhidi, kamwe ni kucheza na neno hili 
tukufu, kwa kulitoa nje ya temko lake la Kiarabu, kisha 
kuliepusha na maana yoyote! 


Na lau kama mtu m'moja mtukufu mwema, anaitwa 
(Zayd), watu wakashikiiia kusema Zayd, Zayd, Zayd 
angelichukuwa hilo kama shere na kutwezwa, na dharau 
Na khaswa kukiliongezekea neno lenyewe temko lake 


40 



(BADALA YA KUSEMA (ALLAH) WANASEMA: HA 
HAAN) Kisha angalia: Je. limekuja katika Kurani, na 
hadithi, temko hilo lajalala peke yake na likakaririwa? 

Kwa sababu Hfo kwenye Kurani na hadithi, ni kua- 
mrishwa kumtaja M'ngu na kumpwekesha. na kuumsab- 
bihi na kuhalili 


Na hizi ndizo dhtkri za mtume (S.A.W.) na dua 
zake na dua za aii zake na masahaba wake zote hazina 
zivumi hizi na vitunu hivi na kelele hizi, ambazo wame* 
zizoea ambao wako rnbali mno na M’ngu na uongofu 
wa Mtume wa M'ngu (S.A.W.). 

Kisha pengine wao wanaliongezea hilo jina tukufu 
majina ya jamaa fulani walio kufa, kama: IBNU ALWAN 
na Ahmad IBNUL-HUSEIN, na ABDUL-KADIR na AL^ 
AYDARUSI. 

Kamwe hali imefikia kuwa wanawakimbilia watu 
wa makaburi wanapodhulumiwa au wanapoonewa: 
Kama Aly Ruman, na Aly l-ahmar na kama hao. 

Na hakika M'ngu amemuhifadhi Mtume (S.A.W.) 
na watu wanguo (Ah-lul-kisaa) na masahaba watukufu, 
hawakutiwa ndani ya vinywa vya wajinga hawa wapotevu. 
wenye kukusanya sampuli nyingi za ujinga na shirki na 
kufru. 

Ukisema: Huenda yakaonekana mambo ya ajabu 
kwa hao wenye kulitafuna jina katika hao watu waupuzi 
na uhuni, na waonekana na mambo ambayo yanadhaniwa 
kuwa ni karama, kama kujichomeka kwa visu vikali, na 


41 



kama kuchukuwa majoka na visusuli (n'ge), na kula 
moto, na kuushika kwa mikono, na kutembea ndani ya 
moto kwa miili yao. 

Nasema: Hizi ni hali za kishetwani, na wewe 
utakuwa mwenye kudanganyika ukiyadhania kuwa ni 
karama za hao maiti, au ni mema ya walio hayi, kuwa 
huo mpotevu alipoyaita majina yao aliwafanya ni washi- 
riki wa M'ngu katika kuumba na kuamrisha; Hawa rnaiti 
arrtbao unawajaalia kuwa ni mawaliyi wa M'ngu, je, 
wafiyi wa M'ngu anaridbia afanywe mshirika wa M'ngu 
na maj-dhubina na mua«i? 

Ukilidai hilo utakuwa umeleta jambo bovu mno, na 
umewafanya hao maiti ni washirikishaji na umewatoa, 
(M'ngu aprshembali) nje ya duara ya Uislamu na dini: 
kwa ku(e kuwafanya wao ni wendani wa M'ngu, hali ya 
wao kuliridhia na kulifurahia, na itikadl kuwa hizo ni 
karama za majadhibi hao wapotevu tena washirikishaji, 
wenye kufuata killa batili; wenye kuzama ndani ya maba- 
hari ya matwevu, ambao hawamsujudii M'ngu hata sijda 
moja, na wala hawamtaji peke yakel 


Kwa hivyo ukilidai hili utakuwa umewatbubutishia 
karama washirikishaji makafiri, na wenye wazimu; na 
utakuwa umevunja kwa hilo vidhibitisho vya Uislamu na 
misingi ya dini wazi na sharia yenye kunyoka sawa. Na 
ukisha jua ubatili wa mambo haya mawill huwa umejua 
kwamba hizo ni half na ni vitendo vya kishetwani na 
niamali za ki Iblisi, wanazozifanya mashetwani kuwa- 
fanyia ndugu zao kwa ajili ya kusaidiana mpande mbili, 
kwani limethubutu katika hadithi kwamba mashetwani 
na majini wanajifanya kama majoka, na hili ni jambo 


42 



limekatiwa kutuka. Basi hao majoka anaowaona mwa- 
nadamu kwenye mikono ya majadhibi, huenda yakawa 
ni katika uganga, na uganga ni sampuli nyingi, na kuji- 
fundisha si tabu, kamwe mlango wake mkubwa ni kum* 
kufuru M'ngu, kama kueka mswahafu choni na kama 
hayo! 

Basi, nasihadaike mwenye kuona kubwa kwake 
mambo hayo ya majadhibi ambayo anayaona kuwa ni 
yenye kupita kawaida, kwani uganga una taathiri kubwa 
katika mambo. 

Na vile vile wanavigeuza vitu kwa uganga na 
mengineo. Waganga wa Fir-auna, waiiujaza wangwa 
kwa majoka mpaka Musa (A.S.) akaogopa. Na M ngu 
(Mwenyewe) aliusifu kuwa ni uganga mkubwa. Na 
uganga unafanya kubwa kuliko hili. Ametaja IBNU 
BATUTA na asiekuwa yeye, kwamba yeye aliona bara 
Hindi watu wanawashiwa moto mkubwa wakavaa nguo 
nyembamba, na wakajichomeka kwenye moto huo, na 
wakatoka na nguo zao kama kwamba hazikuguswa na 
chochote! 

Kamwe ametaja kwamba alimuona mtu, kwa 
mfalme M'moja wa bara Hindi, aliekuja na watoto 
wawili, kisha akawakata kipande kipande; kisha akatupa 
killa kipande upande wake mbalimbali, mpaka yoyote 
akawa haoni chochote katika vipande hivyo; kisha aka- 
piga ukelele na akalia, hapo waliohudhuria hawakufa- 
hamu ilia kuona killa kiungo kimeteremka chenyewe na 
kimeambata kiungo mwenzie, mpaka killa mtoto akawa 
hayi sawa sawa. 

Amelitaja katika safari yake nayo ni safari fupi, 
nami nimefupiliza. NiMsoma Makka mwaka wa 1132 


43 



A H. na akatuandikisha Mufti wa madhehebu ya hana- 
fiyah katika MADINA Bw. Muhammad BIN AS'AD 
(M'ngu amrehemuF Na katika kitabu: "A-AGHANY" 
cha ABIL-FARAJ AI-AS-FIHANY kwa sanad yake: (iko) 
kwamba mganga m'moja alikuwa kwa Al-Waliid BIN 
UKBA huo mganga akawa anaingia ndani ya ng'ombe 
kisha anatoka, Bw Jundub akamuona yeye hapo akarudi 
nyumbani na akabeba upanga wake, yule mganga alipo- 
ingia ndani ya ng'ombe Jundub, alisema: "MNALETA 
UGANGA HALI MNATIZAMA?" Kisha akampiga ng'o¬ 
mbe katikati, akamkata na akafnkata huo mganga vile- 
vile, watu wakababaika, hapo waliid akamfunga na aka- 
muandikia Uthmani Bin Afaan kumweleza hayo; Na 
aliekuwa amesimama hapo jela nj mtu mmoja mnasara, 
alipomuona Jundub, anasimama (kwa ibada) usiku 
mzima, na mchana anafunga, alisema huo mnasara: "Na 
apa kwa M'ngu, watu ambao huyu ndie muovu wao ni 
watu wa ukweli”: na hapo akamuakilisha mtu mwengine 
jola na akaingia (Mji) wa (KOFAJ: akauliza mwema wa 
wenyeji wake wakamuambia: ni Ash-ath Bin QAYS, 
akawa mgeni wake, hapo akamuona Ash-ath analala 
usiku na akiamka anataka chakula chake akatoka kwake 
na akauliza: "N'nani katika watu wa KOFA aliemwema 
zaidi ?" 

Wakamwambia ni JARIIR Bin ABDULLAH, akam- 
kuta analala usiku na kukipambazuka anaagizia chakula 
chake. Hapo alielekea kibla na akasema: MOLA WANGU 
NI MOLA WA JUNDUB, NA DINI YANGU NI DINI YA 
JUNDUB na akasilimu. 

Na Bayhaqii amekitoa kisa hichi katika Al-Ssuna- 
nil-kubraa pamoja na mabadiliko fulani katika kisa che 
nyewe. Ametaja mategemezewa yake mpaka kwa Al-as'- 


44 



wad, kwamba: Al-waliid b»n Uqbah alikuwako Iraqi na 
mganga mmoja anacheza mbele yake; alikuwa anakata 
kichwa cha mtu kisha anampigia ukeleie akasimama 
akipiga makelele hapo anamrudishia kichwa chake. 


Watu wakasema: "SUB-HANA LLAHi" anawahuyi 
waliokufa, akamuona yeye mtu mmoja katika wema wa 
"MUHAJIRINA" ilipokuja siku ya pili alichukuwa 
upanga wake na akamkata kichwa chake, na akasema: 
"Akiwa ni mkweli najihuyi mwenyewe!" Al-waliid aka- 
muamrisha Dinar mtu wa jela na akamfunga yeye, MW. 


Kamwe ajabu zaidi kuliko hili: ni alilolitoa Al- 
bayhaqii kwa mategemezewa yake, katika kisa kirefu: Na 
kisa hicho, ni kwamba: Mwanamke M'moja alijifundisha 
uganga kwa malaika wale wawili WA BABILA, ambao 
ni HARUTA na MARUTA, na kwamba huo mwanamke 
alichukuwa ngano, akaiambia baada ya kuitupa chini: 
Jipande, nayo ikajipanda. Akaiambia: Jilime, nayo ikaji- 
lima, kisha akaiwacha; Halafu akaiambia: Jikaushe, 
nayo ikajikausha. Kisha akaiambia: Jisage, nayo ikaji- 
saga. Mwisho akaiambia: Jifanye mkate nayo ikajifanya 
mkate. Akawa (huo mwanamke) hataki jambo ilia lina- 
kuwa. 

Na mambo ya kishetwani, hayahisabiki. Na yatosha 
atakayo kuyaleta DAJALI. 


Na maagizo yake kwenye kufuata Kur-ani, na 
hadithi na kwenye kuzi khalifu. (KITABU KIMEKOMA 
HAPA) 


45 










C^Lfcj^^' Cj^AJ—f 4 } b£s 
\>■£?*—■*_^*J I af| ^L/j»lj Jl 
(JA_*>«Ui(wi3^ 

^ un 


e 


t y A. mv tvr.i .' : o '' tir ^JLJiMW 



